WikipediA 

Wikang Afrikaans 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Afrikaans ay isang wikang Indo-Europeo, nakuha mula sa Wikang Olandes. Ito ay ginagamit 
sa South Africa at Namibia, at sa Botswana, Angola, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Zambia, Australia, 
New Zealand, Estados Unidos, at Argentina . Dahil sa paglipat at mandarayuhan trabaho, may mahigit 100 
000 nagsasalita ng Afrikaans sa United Kingdom, sa iba pang mga malaking komunidad matatagpuan sa 
Brussels, Amsterdam, Perth, Mount Isa, Toronto at Auekland. Ito ay ang pangunahing wika na ginagamit ng 
dalawang mga kaugnay na grupo ng etniko sa South Africa: ang mga taong Afrikaans (Afrikaners) at ang 
Coloureds (sa Afrikaans: kleurlinge) o bruinmense (kasama ang Basters, Cape Malays at Griqua). 


Bokabularyo 




Atrikaans 

Tagalog 

Pronunsiasyon 

wereld 

mundo 

[ver-olt] 

lied 

kanta 

[lit] 

teletoon 

telepono 

[tele-fwon] 

water 

tubig 

[va-ter] 

vuur 

apoy 

[fiyr] 

boek 

libro 

[buk] 

griffel 

lapis 

[gra-fal] 

huis 

bahay 

[hays] 

bed 

kama 

[bet] 

lewe 

buhay (noun) 

[lye-va] 

papier 

papel 

[pa-pir] 

kombius 

kusina 

[kom-bays] 

seun 

lalaki 

[syan] 

meisie 

babae 

[mai-si] 

kos 

pagkain 

[kos] 

groot 

malaki 

[hruwat] 

klein 

maliit 

[klayn] 

nag 

gabi 

[nah] 

more 

umaga 

[mo-ra] 

dag 

araw 

[dah] 

maand 

buwan 

[mwont] 

want 

kasi 

[vant] 

maar 

pero 

[mar] 

Suid-Afrika 

South Atriea 

[sayt-af-rika] 

Filippyne 

Pilipinas 

[fi-li-pay-na] 


^ Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka 
dia.org/w/index.php?title=Wikang_Afrikaans&action=edit) 


sa Wikipedia sa pagpapaiawig (https://tl.wikipe 
nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Afrikaans&oldid=1549527" 


Huling pagbabago: 02:44, 10 Marso 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 








































